4 * 



ami'tnmgtn. 

MáhAidarrit til stuðnings lcirkju og kristindómi íslendinga, 
gefiff út af hinu ev. lút. lcirkjufélagi fsl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON, 


8. árg. WINNIPEG, MAÍ og JÚNÍ 1893. 

Nr. 3. og 4. 


il VlTA S UNN USÁLM UR 

Eptir Boye, 

þýddur handa „Sam.‘‘ af síra Vcddimar Briem. 

Nú heldur jörSin hátíö glöS 
ú h vítasunnudegi. 

Nú er sem vorsins hlóm og blöS 
frá blessun drottins segi. 

Og hátíSin nú hringd er inn, 
er hægur vindur ómar. 

Guðs anda blær nú líiiS ljær. 

Hann lofi þúsund rómar. 


Og sjálfur held jeg hátíS með 
á hvítasunnudegi. 

Mig, kæri himingestur, gleð, 
svo guS jeg lofa megi. 

MeS skrúðiS grænt nú voriS vænt 
á veg minn pálma breiSir. 

MeS gleSihljóm í helgidóm 
mig herrann sjálfur leiðir. 


— 34 .— 


Nú fagurt syngur fugla hjörð, 
þeir frá guðs miskunn segja. 
þá andinn svífur yfir jörð, 
mun eg þá mega þegja? 

Um lausnarann, sem lífgar mann, 
er ljúft til máls að taka. 

Um ljóssins spor, urn lífsins vor 
þeir litlu fuglar kvaka. 

í þröngum reifum byrgt var blað 
í blundi dauðans þrungið. 

I vatnslind skírnar skírt var það, 
þá skjótt það lit var sprungið. 

Guðs dýrðarskraut í skírn jeg ldaut, 
mig skrýðir þú, guðs andi. 

0, gef að nú mín grói trú 
með grösum alskínandi. 

Jeg sje, að aptur upprisinn 
er allur jarðargróður; 
svo endurfæðir fjöklann þinn 
j)ú, frelsari rniiin góður. 

Að deyja fyrst, svo frjóvgaðist, 
hlaut frækorn smátt í beði 
Guðs andi, hjer svo hjálpa mjcr, 
að heims jeg deyði gleði. 

Jeg laufsal byggja vonar vil 
úr vorsins blórnum smáum, 
í skúr og hita, skýlis til, 
í skugga hvílt að fáum. 

Um drottinst ást, sem engum brást, 
um eilífð milda’ og ljúfa, 
um sælu þá guðs syni hjá 
mjer syngur himins dúfa. 



— 35 ' 


K1 RKJ U R Æ K N I. 


})að licí'ur uýlega verið varpað næsta þungum steini á hiria 
kirkjulegu starfsemi vora lijer vestur frá, og vjcr getum ckki 
leitt hjá oss, að fara fáum orðum um það efni, án þess þó að 
ætla oss að leggja út í nokkra ritdcilu. En af því að steinninn 
hefur í þetta sinn ekki komið úr garði ákveðinna óvina kirkj- 
unnar, heldur úr garði þeirra manna, sem nær þykjast standa 
kristindóminum og þess vegna álíta sig færa um að fella óvil- 
hallan dóm, viijum vjer eitt sinn fyrir öll bera hönd fyrir höf- 
uð vort og safnaða vorra gegn slíkum dómum. 

])að eru til þeir merm meðal vor, sem hvergi þykjast eiga 
heima í fiokkum þeinr, sem hjer lmfa myndazt. Ymsir þeirra 
hafa að vissu leyti borið hlýjan hug til kristindómsins, þcgar 
þcir komu lringað, og lrafa því engan veginn viljað fylla fiokk 
ákveðinna óvina kirkjunnar. En svo hafa þeir misskilið liina 
kirkjulegu starfsemi innan safnaðanna, misskilið mennina, serrr 
þar hafa verið fyrir framan, í langHestuni tilfellum vegna þess 
að hjarta þeirra hefur verið fullt af misskildum kristindómi og 
hugsunarháttur þeirra rígbundinn við ríkiskirkjufyrirkomulagið 
gamla. þeir hafa því ekki fengizt til að ganga inn í neinn 
söfnuð; þeim hefur fundizt safnaðarlífið svo Ijótt, að þeir væru 
of góðir til að vora þar með. Hið góða, serrr söfnuðirnir hafa 
verið að berjast fyrir, hafa þeir sjaldan getað litið rjettum aug- 
um. í hvert skipti, sern þeir lrafa verið við guðsþjónustur'safn- 
aðanna, hafa þeir haft nógar aðfinningar á reiðum höndum. 
Annaðhvort hefur söngurinn ekki verið að þeirra skapi, eða þeir 
hafa ekki getað haft not af ræðunni, sökum Jress, að presturinn 
tónaði ekki á undan og eptir, eða var ekki klæddur nressuskrúða, 
eða lagði ekki út af guðspjalli dagsins, heldur hafði eitthvert 
annað guðs orð fyrir texta, eða fylgdi ekki þeim kirkjulegu 
serimoníum nákvæmlega, sem tíðkuðust á íslandi. í stað þess 
að láta það guðs orð, sem lraft lrefur verið urn hönd, verða sálu 
sinni til uppbyggingar, hefur hjarta þessara manna verið fullt 
af smáhneykslunum, þegar þeir hafa farið lreim til sín frá 
kirkjunni. 

Eins hafa þessir menn talað og dærnt um það, sem opinber- 
lega hefur verið ritað um málefni kirkjunnar me' ,; al vor. þegar 



—36 


í'undið hefur verið aS því kirkjulega ástandi, er vjer höfum tck- 
iS í arf, og bent hefur veriS á, aS þaS þyrfti aS breytast á ýmsan 
hátt, hafa þessir menn veriS fijótir til aS skoSa þessar aSfinning- 
ar og bendingar sem andlegan hroka. Af því aS þeir cru komn- 
ir út úr þjóSkirkju fósturjarSar sinnar, álíta þeir, aS allt sje 
bezt eins og þaS á sjer staS þar. Ef þeir hefSu vcriS kyrrir 
heima á fósturjörSu sinni, mundu þeir aS líkindum hafa fyllt 
fiokk þeirra, er myrkast líta á kirkjulega ástandiS þar. En af 
því aS þeir eru nú hingaS komnir, hlýtur þessi myrka skoSun 
þeirra á kristindómsástandinu og hinir hörSu dómar, sem hún 
fæSir af sjer, aS koma niSur á þeirri kirkjulegu starfsemi, erþeir 
hjer verSa varir viS. Misskilningur á kristindóminum, myrk og 
órjettlát skoSun á mönnunum og lítínu, meSfæddur skortur á 
ijelagslyndi banna þessum mönnum aS rækja þá skyldu sína, 
aS gjörast starfandi meSlimir einhvers safnaSar. Svo standa 
þeir fyrir utan ineS hendurnar í vösunutn og dómana á vörun- 
um og þykjast geyma miklu sannari og göfugri kristindóm í 
hjarta stnu en þann, er þeir sjá í kring utn sig. Móti vilja sínum 
og vitund fylla þessir menn óbeinlínis andstæSinga flokk kirkj- 
unnar og kristindómsins. þieir eru ef til vill ekki sjerlega 
margir, og vjer höfum ástæSu til að ætla, aS þcim sje heldur aS 
fækka, sem þannig hugsa og tala ineSal vor, en þaS eldir þó 
nokkuS eptir af þessum hugsunarhætti hjer og þar, og smám 
saman logar hann upp úr og kemur þá fram sein sendibrjef til 
einhvers vinar á íslandi, er brjefritarinn setur sjer fyrir aS op- 
inbera hiS óttalega ástand, sem hjer sje í kirkjulegu tilliti. 

Vjer höfum eiginlega ekki sett oss út til aS gylla þaS á- 
stand svo sjerlega mikiS. Oss hefur einmitt veiiS boriS á brýn 
úr öSrurn áttuin, aS vjer gjörSum oss seka í hinu gagnstæSa. 
IiiS litla blaS vort liefur ekki legiS á liSi sínu meS aS benda á 
hætturnar, er hjer umkringja fólk vort á allar hliSar í kristin- 
dómslegu tilliti. MeS sterkum og einbeittum orSum liefur þaS 
dregiS fram hiS marga og mikla, er enn stendur safnaSarstarf- 
semi vorri í vegi og gjörir þaS aS verkum, aS hiS kristilega líf 
stendur enn á lágu stigi meSal vor. Og svo má aS orSi komast, 
sem hver ræSa, er haldin er í kirkjunum, bendi á jætta ogbrýni 
þaS fyrir samvizkum manna. Svo þaS er naumast unnt aS bera 



— 37 — 


oss ]>aö á brýn með sönnu, afS vjer gjörum oss í hugarlund, aíS 
safnaSarlífiö hafi náö tilætlaðri fullkomnun. 

Ymsir vinir vorir finna að ]>ví við oss, að vjer leggjum of 
mikla áherzlu á hina dæmandi hlið kristindómsins, — lögmáls- 
hliðino. Fúslega viðurkennum vjer, að það er vandasamt verk, 
að tala svo um lögmál og evangelíum fyrir söfnuðinum, að hlut- 
fallið sje hið rjetta. En samvizka vor segir oss, að vjer leggjum 
aðaláherzluna einmitt á náðarboðskap kristindómsins, — hjálp- 
ræðið, sem syndaranum er tilbúið af lausnara vorum Jesú 
Kristi. Samt sem áður könnumst v jer fyllilega við það, að vjer 
viljum leggja sterka áherzlu á löginálshliðina, því yjer vitum, að 
það hefur ætíð verið gjört á endurvakningartímabilum kirkj- 
unnar og er hinn eini vegur til að skapa nýtt, heilbrigt trúarlíf. 
— En eitt er víst, og það er þetta: Enginn prjedikari, sem á- 
nægður er með lífið, eins og það birtist lionum í söfnuðinum, 
hagar prjedikun sinni þannig. Sú prjedikun, sem flutt er i 
söfnuðum vorum, slær þess vegna þá sakargipt á munninn, er 
segir, að vjer ímyndum oss safnaðarlífið svo sjerlega glæsilegt 
eða fullkomið. 

Samt sem áður væri það vanþalcklæti við drottinn, ef vjer 
eigi vildum við það kannast, að prjedikun guðs orðs í söfnuð- 
unum hefur mjög miklu til leiðar komið, þrátt fyrir öll þau 
skaðvænlegu öfl, sem á móti hafa strítt. 

Kirkjuræknin i kristnum söfnuðum er þá fyrst í rjettu 
lagi, er sjerhvert húsfjelag innan safnaðarins sækir guðs Iiús á 
hverjum helgum degi, þegar guðsþjónusta er flutt og sjúkdómar 
eða aðrar óhjákvæmilegar hindranir banna það ckki. Svona 
mikil kirkjurækni á sjer þó naumast stað í nokkrum kristnum 
söfnuði. Og það er langt frá því, að vjer ímyndum ossað kirkju- 
ræknin innan safnaða vorra sje nokkuð svipuð þessu. ])vert á 
móti finnum vjer sárlega til þess, að hún er miklu lakari en hnn 
ætti að vera. 

Og þar sem vjer erum um þetta atriði að tala, viljum vjer 
ekki láta tækifærið hjá líða svo, að blað vortfæri ekki lesendum 
sínum innilega áminningu um, að vanrækja ekki þá helgu skyldu 
að sækja guðshús eins opt og þeirn er framast unnt. ])ar sem 
kirkjuræknin er í bærilegu lagi, hefur hver familía sitt vana- 
sæti í kirkjunni og hefur það ætíð hugfast, að það sæti standi 



—38— 


ckki autt, helclur sje vel skipaö viS guSsþjónusturnar. þannig 
ætti það einnig að vera vor á meðal. 

En víst er u’m það, að eitt af því, sem vjer íslenzku prest- 
arnir lijer fyrir vestan höfum ástæðu til að vera drottni stórlega 
þakklátir fyrir, er það, að utan um prjedikun guðs orðs safnast 
tiltölulega svo margt fólk á meðal vor. jiað er sannfæring vor, 
að naumast sje unnt að benda á meiri kirkjurækni nokkurs 
staðar meðal þjóðar vorrar en þá, sem á sjer stað meðal safnaða 
kirkjufjelagsi.is. Vjer segjum ekki þetta sjálfum oss til hróss 
eða tii þpss að stæra oss frammi fyrir öðrum. það er fjarri því. 
En vjer tökum það fram, til þess að fjarlægir bræður vorir skuli 
ekki fá þá fölsku ímyndun, að það guðs orð, sem flutt er í söfn- 
uðum vorum, sje svo afllaust, að það dragi ekki fólkið til kirkn- 
anna. 

þessu til sönnunar viljum vjer benda á fáein atriði, en vjer 
tökum það aptur fram, — það er ekki gjört með neinu stærilæti, 
heldur að eins til að gefa guði dýrðina, og til þess að það mætti 
verða öðrum til upphvatningar. 

Að svo miklu ieyti, sem oss er kunnugt, er til einungis ein 
kirkja meðal íslendinga, J ar sem prjedikað er tvisvar á hverj- 
um sunnudegi, og það er kirkja Winnipeg-safnaðar. Sá, sem 
þjónað hefur þeim söfnuði, þangað til hann mátti ekki lengur, 
sökum hins langvinna sjúkdóms síns, liefur um býsna mörg 
undanfarin ár á hverjum sur.nudegi, árið um kring, flutt eina 
hádegisguðsþjónustu á vanalegum tíma og aðra kveldguðsþjón- 
ustu kl. 7 e. h. þennan tíma alian hefur kirkjuræknin stöðugt 
færzt í vöxt í söfnuðinum, og álítum vjer ekki fjarri sanni að 
ætla, að 800-1000 manns hafi fiesta sunnudaga verið í kirkju hin 
síðari árin. Við kvöldguðsþjónusturnar hefur kirkjan vanalega 
verið troðfull af fólki og riimar hún, eins og kunnugt er, nálægt 
900 manns. Við hádegisguðsþjónusturnar liefur fólkið veriö 
miklu færra, af því að söfnuðurinn hefur ósjálfrátt tekið upp 
þann óheppilega sið eptir innlendu söfnuðunum í bænum að 
sækja kirkju sína helzt að kveldi dags. Auðvitað vantar nú þetta 
á kirkjurækni Winnipeg-saf'naðar, að kirkjan sje jafnfull af fólki 
við hádegisguðsþjónusturnar eins og við kvöldmessurnar. ])að 
er takmarkið, sem söfnuðurinn þarf að setja sjer að ná og hefur 
opt verið áminntur um, enda hefur töluvert þokazt í þá áttina. 



— 39 — 


Er nú nokkur önnur íslenzk kirkja til, j)ar sem stöðugt er 
prjedikaö tvisvar á hverjum sunnudegi? Nei, ekki einu sinni 
dómkirkjan í höfuðstaS íslands. þar er fullt af guSfræSingum, 
prcstum, prestaskólakennurum og kandídötum. En þar er 
aldrei flutt nema ein guðsþjónusta nokkurn helgan dag. Hvers 
vegna? Kirkuræknin hefur aS líkindum aldrei veriS svo mikil, 
aS mönnurn liafi fundizt ástæSa til þess. Er nokkur íslenzk 
kirkja til önnur en kirkja Winnipeg-safnaSar, þar sem 800 til 
1000 manns taka þátt í guSsþjónustunni á hverjum sunnudegi? 
Ekki svo vjer vitum. Ekki einu sinni í höfuSborg íslands. 

þá mætti ekki síSur benda á hin önnur prestaköll kirkju- 
fjelagsins. Presturinn í Argyle þjónar einni kirkju og ílytur 
þar guðsþjónustu eitt sinn hvern helgan dag. Ef hann gæti 
stöSugt sinnt söfnuSum sínum og þyrfti ekki að hjálpa öSrum 
prestlausum söfnuðum, mundu þar vera fiuttar einar 00 guSs- 
þjónustur á liverju ári, eSa jafnmargar og fluttar eru í dómkirkj- 
unni í Reykjavík. Og þessar guSsþjónustur hafa aS öllutn jafn- 
aði verið allvel sóttar. j)að er ætlun vor, aS hvergi sje unnt aS 
benda á íslenzka kirkju úti 4 landsbyggðinni þar semjafnmarg- 
ar guðsþjónustur eru fiuttar og þar sein sama fólkið sækir 
kirkju jafnopt og söfnuSurnir í Argyle sækja kirkju sína. 

þáu sjö ár, sem söfnuSirnir í Dakota hafa haft reglulega 
prestsþjónustu, hafa hjer um bil 90 guSsþjónustur verið fluttar 
á ári, og allar þessar guðsþjtinustur hafa verið frentur vel sóttar, 
þótt auSvitað hafi stöku sinnum verið fátt fólk í hörSustu veSr- 
um að vetrarlagi. Söfnuðirnir eru þar margir og guSsþjónust- 
urnar þess vegna ekki eins tíðar á hverjum stað. En viS flest- 
ar þessar guðsþjónustur hefur allmargt fólk verið saman komið, 
miklú fieira en tíðkaSist í þeim sveitum, cr vjer þekktum til í 
heima á Islandi, og er þó kirkjuræknin óvíða betri á landinu. 

1 Minnesota eru 4 söfnuSir. Vjer vitum ekki me.S vissu, 
h' að margar guðsþjónustur presturinn þar flytur á hverju ári. 
En eptir því sem vjer þekkjum til, ímyndum vjer oss, að þcer 
muni vera nálægt 80. Og þær munu álíka vel sóttar í hlutfalli 
viS fólksfjöldann eins og gjörist annars staðar í söfnuðuin 
vorum. 

Samkvæmt skýrslum, sem biskup íslands birti í Kirkju- 
blaSinu árið sem leið, hefur „meðaltal messna í hverju presta- 



—40 


kalli í öllu landinu árin 1890—91 verið 33 og 35“. Með öðrum 
orðurn: Hver prestur í landinu hefur að meðaltali íiutt annað 
árið 33 og hitt 35 messur. Samkvæmt því, sem tíðkast hefur í 
íslenzku kirkjunni, eru lijer um bil 60 messudagar á hverju ári. 
AS mcðaltali hefur þá helmingurinn af þessum messudögum 
fallið burt, án þess nokkur guðsþjönusta væri flutt. Messuföll- 
in eru nærri því eins mörg og messurnar sjálfar. 

Ef sú áætlun, sem gjörð er hjer að ofan, er rjett, — og vjer 
erum sannfærðir um, að lnín er ekki langt frá hinu rjetta, flytja 
íslenzku prestarnir hjer í Ameríku að meðaltali 85 guðsþjúnust- 
ui' á ári. Eða með öðrum orðum: Auk þess að prjedika eitt 
sinn hvern helgan dag, flytja þeir tvær guðsþjónustur helming 
allra messudaga ársins. Og vjer þorum að fullyrða, að þessar 
guðsþjónustur eru að meðaltali töluvert betur sóttar en nú tíðk- 
ast alinennt á fslandi. þegar vjer erum með rökum sannfærðir 
um hið gagnstæða, skulum vjer fúslega leiðrjetta þessa staðhæf- 
ing vora. 

Bendir nú þetta til þess, að kirkjurækninni sje að hnigna 
meðal safnaðanna hjer fyrir vestan? Vjer látum hvern mann 
dæma um það eins og honum sýnist, en ætlumst til að þeir, sem 
byggja vilja dóma sína á skynsamlegum rökum, taki fyllilega 
til greina það, sem hjer er sagt. 

Til þess nú að gjöra mönnum það enn fremur skiljanlegt, 
að yjer höfum ekki tckið þetta fram til að hælast um yfir á- 
standinu í þessu tilliti hjer á meðal vor, skulum vjer nú um leið 
láta í ljósi hugmjmd vora um það, hve tíðar guðsþjónustur ættu 
fið vera í söfnuðunuvn ef vel Væri. í bæjunum ættu að vera 
tvær guðsþjónustur í hverri kirkju hvern sunnudag árið um 
kring, ein guðsþjónusta á hverjum hinna smærri helgidaga, og 
ein guðsþjónusta þar að auk einhvern virkan dag í hverri viku. 
Ut um landið er ekki unnt, að hafa guðsþjónusturnar svona tíð- 
ar. En þar ætti guðsþjónusta að vera flutt á hverjum helgurn 
degi í hverri kirkju, þvf kristnum mönnum er ætlað að halda 
sameiginlega guðsþjónustu á hverjum drottins degi. Auk þess 
ættu guðsþjónustur að vera fluttar á virkum dögum, einkum á 
fostunni, eins opt og mögulegt er að korna því við. Hjer í 
landinu er það ekki álitin ofætlun fyrir neinn prest að prjedika 
þrisvar í viku, tvisvar hvern sunnudag og einu sinni einhvern 



41 — 


virkan dag í vikunni. þaö er almenn regla í hverjum bæ víðs- 
vegar um landiö. En þa má presturinn ekki hafa mörg önnur 
störf á hendi Svona ætti þaS einnig aS verSa á meSal vor hjer 
fyrir vestan, og er vonandi aS þaS smáfærist í þá áttina, ef drott- 
inn sendir fleiri verkamenn í víngarSinn. 

Samkvæmt ofannefndum skýrslum um messugjöiSir í kirkj- 
unum á íslandi hafa í einu prestakalli landsins veriS fluttar 6 
guSsþjónustur áriS 1891, í öSru 10, í þriSja 14, í fjórSa 15, í 
fimmta 16 o. s. frv. þaS eru ekki glæsilegar tölur. 

Bezt stendur höfuSborg landsins, Reykjavík, aS vígi, meS 
rúmar 60 messur á ári. En hvergi finnst oss þaS koma hrapar- 
legar fram, hve lítil kirkjuræknin er. þar er heill hópur af 
guSfræSingum, eins og áSur er bent á. En þaS er ekki hugsaS 
um, eSa sýnist ekki vera hugsaS um, aS hafa guSsþjónusturnar 
sem flestar, nota kraptana, sem þar eru til aS prjedika, heldur 
aS eins aS halda viS gömlum vana, flytja eina guSsþjónustu á 
hverjum heigum degi. í Reykjavíkur söfnuSi munu vera eitt- 
livaS á 5. þúsund sálna, 

En engum kemur til hugar aS vekja máls á þeirri nýbreytni, 
aS fjölga guSsþjónustunum þar í höfuSborginni um rjettanhelin- 
ing, hafa messugjörS hvert sunnudagskvöld. Yjer óttumst, aS 
fyrir allt of mörgum íslenzkum prestum vaki sú regla, aS prje- 
dika eins sjaldan og þeir mega, en síSur hin reglan, aS flytjaguSs 
orS eins opt og þeir mega, — vera sífellt aS leita aS nýjum tæki- 
færum til aS fá aS prjedika evangelíum drottins. Og eigi 
nokkur breyting til batnaSar aS verSa á hinni hörmulega litlu 
kirkjurækni í landinu, verSur hún aS koma frá höfuSstaS lands- 
ins, þar sein þungamiSja hins andlega lífs er. Hún verSur aS 
koma frá prestaskólanum. Prestaskólakennararnir verSa aS 
ganga á undan. Vjer bentum nýlega á einn mjög merkan og 
rnikils virtan kennara í guSfræSi, prófessor Gísla Johnson í 
Noregi, sein þann, er gefiS hefur hiS fegursta dæmi í þessu efni 
og meS prjedikunarákafa sínum skapaS nýjahreyfing út unr allt 
land, sem orSiS hefur til hinnar mestu blessunar. Látum presta- 
skólakennarana íslenzku meS eigin dæini kenna lærisveinum 
sínum þá list, aS prjedika guSs orS, ekki sem sjaldnast, heldur 
sein optast aS unnt er. þá mundu þeir sjá um, aS optar en eitt 
sinn á hverjum sunnudegi yrSi guSsþjónustugjörS í Reykjavík- 



— 42 — 


ur-kirkju. Og þá niundu þeir líka sjá um, að víðar yrði talað 
guðsorS en í dómkirkjunni einni, og þá mundu þeir vaxa frá 
þeim hugsunarhætti, sem ekki álítur gjörlegt, aS safna fólki 
saman um prjedikan guðs orðs nema á helgum dögum. 

Vjer vonum að hendingar jiessar veröi hróöurlega þýddar, 
]>ví að bróðuilega eru þær hugsaðar. Vjer, sem tekizt höfum á 
hendur hina dýrðlegu köllun að vera orðsins þjónar, verðum að 
muna eptir því, að það eru prestarnir, sem mest og hezt áhrif 
hafa á kirkjuraikni fólksins. Hún skapast og myndast af á- 
huga prestsins, þótt einn sje o]it lengi að byggja upp ]>að, sem 
annar liefur rifið niður. 


MERKILEG FORNRIT FIJNDIN. 


Veturinn 1886—87 fundust skinnhandrit nokkur stór- 
merkileg, sem standa í samhandi við hið lielga ritsafn hihlíunn- 
ar, við gröft áborgarstæði einu fornu í Efra-Egyptalandi. Borg- 
ina, er í fyrndinni stóð á þessum stað, kölluðu Grikkir Pano- 
polis, en löngu seinna hjet hún — eða ný horg á hennar rústum, 
Akhmin. Frakkneskur maður, Grebaut að nafni, er á þeim 
tíma stóð fyrir forngripasöfnum Egyptalands, hefur heiðurinn 
af að liafa látið grafa handrit þessi úr jörðu. Og nú á árinu, 
sem leið, hefur annar frakkneskur vísindamaður, er Bouriant 
heitir, fyrstur allra getið þau út á prent í Parísarborg. Nokkur 
ár liðu þannig frá því handritin fundust, þangað til þau voru út 
gefin, og meðan svo stóð, var fundur þessi nálega öllum ókunnur. 
En eptir að ritin loks voru útgeíin vöktu þau hina mestu at- 
hygli vísindainanna um öll lönd. 

Hin nýfundnu rit, sem hjer er um að ræða, eru þrjú, eða 
rjettara sagt hrot af þremur ritum. Eitt er svo- kölluð Opin- 
lierun Pjetvrs, sem helzt líkist Opinberunarhókinni (eptir Jó- 
hannes postula) í nýja testamentinu. Kirkjufaðirinn Klemens 
frd Alexandríu, sem uppi var á annari öld eptir Krists fæðing, 
vitnar í rit þetta, en síðan hvarf það og enginn hefur neitt vit- 
að um tilveru þess þangað til nú. Annað ritið er Pjeturs guff- 
spjall, og vita menn, að það var á gangi í kristnum söfnuðum á 



—43— 


Sýrlandi á 2. öld, en brátt kom þaS upp, aS ritið var dekta og 
samið til stuönings villukenning Dóketa trúarflokks nokkurs, 
sem kenndi þaö, að Jesús Kristur hafi ekki haft neinn virkileg- 
an líkama og þannig ekki verið sannur maSur. ])riöja ritiS er 
brot af Enoksbók, spádúmsriti vafasömu aS uppruna, sem til var 
þegar í fyrstu kristni og af ýmsum var haft í talsvert miklum 
metum. 011 ritin eru frumsamin á grískri tungu. 

Enokshúk þessi er meöal annars merkileg fyrir þá sök, aS í 
hana virSist vera vitnað í einu af ritum nýja testamentisins, 
brjefi Júdasar, þar sem svo segir: „Um þessa spáði og Enok, sjö- 
undi maður frá Adam, segjandi: Sjá, drottinn kemur meS sínum 
heilögu þúsundum til að halda dúm“ o. s. frv. (14. og 15. vers). 
AS undanteknum fáeinuin smábrotum í ritum eins af hinum 
síðari grísku kirkjufeðrum, hefur Enoksbúk síðan í fornöld aS 
eins veriS til, svo menn hafi af vitað, í egypzkri þýðing, sem þú 
var eigi út gefin á prent fyrr en 1853, og sneri útgefandinn 
henni jafnframt á þýzku, og árið 1882 birtist hún einnig á 
ensku; og sjest nú á hinu nýfundna gríska handriti af búkinni, 
að þessi egypska þýðing hefur verið mjög nákvæm. 

Um hið svo-kallaða Pjeturs guðspjall er þaS aS segja, aS 
biskup einn í Antíokíu, Serapion aS nafni, ritaði söfnuSi nokkr- 
um þar á Sýrlandi á 2. öld eptir Krists fæSing aðvörunarbrjef 
gegn lestri rits þessa, sem hann meS rjettu segir að fullt sje af 
villukenningum. Og er þetta hið helzta, er minnzt er á ritiS af 
rithöfundum fornkirkjunnar. Vantrúaöir guSfræðingar á 
þýzkalandi hjeldu því um hríS fram um og eptir miöja þessa 
öld, aS hin kirkjulega sögusögn, sem gengiö hefur í kirkjunni 
síðan snemma á fornöld kristninnar, um þaö, að Markús hafi 
ritað guðspjall sitt undir umsjún Pjeturs postula, hafi til oröiö 
út af því, að guðspjall Markúsar sje vafalaust ekkert annað en 
aukinn samsetningur úr hinu svokallaSa Pjeturs guSspjalli, sem, 
þú að þaS væri týnt, vitanlegt var um, að aldrei hafði veriS ann- 
að en úekta ýkjurit. Nú sýnir þaS sig til fulls, er Pjeturs 
guSspjall þetta aptur er orðið kunnugt, hve fjarri öllum sanni 
vantrúarstaðhæfing þessi er, því í stað þess aS vera sú einfalda 
frumuppspretta, sem hiS stytzta af guöspjöllum nýja testa- 
mentisins sje runnið út frá, sýnir þaS sig aS vera býsna marg- 
brotinn samtíningur úr guðspjöllum vorum öllum fjúrum. Og 



—44— 


þar sem í því er ýmislegt, sem augsýnilega er tekiðúr Jóhann- 
esar guðspjalli, ]«i er þar með framkomin ein skýlaus sönnun 
fyrir því, að sú dýrmæta guðspjallsbúk hlýtur aö vera eins göm- 
ul og kirkjan lcennir og eptir engan annan höfund en Jóhannes 
postula. Merkur guðfræðingur einn enskur, sem nýlega hefur 
ritað um hið apturfundna apolcryfiska Pjeturs guðspjall, segir 
líka, að úr þessu dugi engum að vefengja ritvissu Jóhannesar 
guðspjalls, þar sem fyrir henni sjeu nú jafnvel enn sterkari sann- 
anir en fyrir ritvissu hinna guðspjallanna. Önnur ensk ])ýð- 
ing þessa nýfundna rits eptir prófessor Bernarcl í Dublin á 
írlandi birtist fyrir skömmu (24. des.) í blaðinu Sunday Scliool 
Tirnes, sem út kemur í Philadelphia, og fýlgir ]iar með ritgjörð 
eptir þýðandann, þar sem hann meðal annars sýnir, hvað hinn 
óþekkti höfundur hins apoltryfiska guðspjalls hefur tekið til 
lán.s úr hverju einstöku guðspjalli hins 113 'ja testamentis. 

' -/■ Bj. 

Við þetta bætist enn einn hinn merkilegasti fundur, sem 
gjörður hefur verið síðan Tiscliendorf fann hið merkilega hand- 
rit af biblíunni í Sínaí-klaustrinu árið 1859. það er handrit af 
hinni elztu sýrlenzku hýðingu nýja testamentisins, sem fundizt 
hefur, og það af konu einni. Menn vita enn þá ekki, hvort 
handrit þetta hefur inni að hakla allt nýja testamentið eða ekki. 
En það hefur að minnsta kosti öll guðspjöllin í heilu lagi. það 
er mjög örðugt aflestrar, eins og búast má við, þar sem það er 
eitt af hinum svo kölluðu palimpsest handritum. En svo eru 
handrit þau nefnd, þar sem aðrar bækur hafa verið ritaðar 
seinna á öldum ofan í eitthvert frumhandrit, eins og opt var 
gjört, eptir að pergamentið fór að verða svo sjaldgæft,-—• Sú sýr- 
lenzlca þýðing, sem mönnum var áður kunn, nefndist Peschitto', 
hingað til hefur hún verið álitin lang-merkasta þýðingin, sem 
til hefur verið af n^íja testamentinu. En menn hafa vitað, að 
til hefur verið önnur miklu eldri sýrlenzk þýðing, sem gjörö 
hafi verið á 2 . öld; af henni hafa verið til fáein brot oe annað 
ekki. það er nú þessi elzta sýrlenzka þýðing, sem fundizt hef- 
ur, og er vonandi, að hún verði innan skamms gefin út. 

þannig er sífellt verið að finna ný og ný handrit og er 
ekki unnt að segja, hvað mönnum kann að takast enn að finna. 



—45— 


Allir þessir nicrkilegu nýju fundir styrkja ritvissu hinna lielgu 
bóka og hrinda mótbárum vantrúarinnar gegn binu belga bóka- 
safni, cinni eptir aðra. Á fáum árum befur fundizt guðspjalla 
harmonian eptir Tatian, Kenning binna tólf postula, varnarrit 
Aristidesar, auk rita þeirra, sem bjer að ofan eru ncfnd 


„HANN SAGÐI þAÐ SJÁLFUR“. 


Aprílnr. „Kbls.“ lieíur meðferðis grein eptir ritstjói’ann með 
fyrirsögninni: „Kenningin um eilífa fordæming“. Ekki er það 
svo að skilja samt, að ritstjórinn hafi fundið ástæðu til að ræða 
það mál frckar. þar á móti finnur hann ástæðu til að kvarta 
undan ummælum nokkrum, sem fylgdu grein síra Lárusar Hall- 
dórssonar um þetta efni, er birtist í októberbl. „Sam.“ þar er 
það talið raunalegt frá sjónarmiði presta þeirra á íslandi, cr 
lialda vilja fast við kenning kirkjunnar og biblíunnar um þetta 
atriði, ekki síður en frá sjónarmiði sjálfra vor, „að í Kbl. skuli 
engin raust liafa fengið að láta til sín heyra, til að mótmæla 
þeirri stefnu, er þar hefur verið baldið fram“. 

Ritstjóri „Kbls.“ segir, að sjer hafi komið þessi atbugasemd 
mín óvænt, þar sem hann hafi tjáð mjer brjefiega, utn leið og 
bann sendi grein síra L., að hann ætti von á „hugvekju í Kbl., 
sem færi í líka átt og þessi grein og sjer þætti meiri slægurinn 
í“. Seinna bafi bann skrifað mjer, að jeg skyldi senda lionum 
um hæl aptur greinina til upptöku, kæmi hún eigi í „Sam.“, þar 
sem vonin um hitt hefði brugðizt sjer. 

Bæði brjefin (ds. 8. sept. og 2. okt.) hef jeg nú fyrir mjer. 
Jeg er nú til þess neyddur að láta brjef þessi rjettlæta mig og 
verð því að setja ltjer það úr þeim, er verða má þessu efni til 
skýringar. Jeg veit, að hinn hciðraði brjefritari tekur ntjer það 
ekki illa upp; liann hefur sjálfur knúð mig til þess. 

8 . sept. ritar síra þórhallur: — 

„Jeg sendi yður grein frá síra Lárusi Halldórssyni utn út- 
skúfunar kenninguna eptir fyrirmælum hans, nl. ef Kbl. tæki 
ekki. það er lang-efnismesta greinin, sem til mín hefur borizt 
um það efni, og jeg liefði tekið hana, hefði hún komið um ára- 



— 46 — 


mófcin. Jeg hef neitaö upptöku greinum frá báöum hliðum. 

.. .Einustu undanfcekningu gjöri jeg með fyrirlesfcur síra Helga, 
sem hann hjelfc á synodus: „Hann sagði það sjálfur". Fyrir- 
lesturinn var í raun rjefctri óbein polemik 1 ) gegn Kbl. út af út- 
skúfunarkenningunni, þótt Kbl. væri þar aldrei nefnfc á nafn“. 

Af þessum brjefkafla dró jeg nú þá eðlilegu ályktun, að 
rifcstjóri Kbls. hefði ekki viljað taka grein síra L. í blaðið. Ef 
hún hefði komið svo sem einu missiri fyrr, hefði liann ef til vill 
fcckiö hana. Hann setur liana í flokk með ýmsum greinum 
sama efnis, sem honum hafa borizt. Hann hefur látið þær allar 
lúta sömu reglunni, — að taka þær ekki. Frá þessari reglu 
segist hann ætla að gjöra eina einustu undantekning með fyrir- 
lestur síra Helga Hálfdánarsonar. það er samkvæmt þessu 
ekki fyrirlestursins vegna, sem hann neitar að taka grein síra 
L., heldur vegna þess að hún kom einu missiri of seint og af því 
að honum hefur fundizt, að hún verða að lúta sömu reglunni og 
fylgt hafði verið í öðrum tilfellum. Svona skildi jeg að minnsta 
kosti brjefið. — En í hverju er jeg þá eiginlega sekur? Jeg 
hefði átt að segja frá hinum væntanlega fyrirlestri, segir Kbl. 
því gjörði jeg það ekki? Af því að sama brjefið gaf í skyn, að það 
væri ekki alveg víst að hann kæmi. Fyrirlesturinn hefði ef til 
villaldrei verið skrifaður. það var líka fremur lítil meining í að 
senda blaðagrein í aðra heimsálfu vegna annarar, sem enn var 
ókomin, ef fcilgangurinn hefði verið nokkur annar en sá að neita 
henni hreint og beint upptöku. Mundi grein síra Lárusar 
ekki hafa verið vísað frá, þótt engin von hefði verið um fyrir- 
lesturinn, úr því hún kotn svona seint? 

Grunur sá, sem síra þórhallur hafði þannig sjálfur gefið 
mjer, um að fyrirlesturinn mundi cf til vill ekki koma, varð or- 
sök til þcss, að jeg þagði um hann,því að það voru gleðitíöindi fyrir 
sjálfan mig og lesendur ,,Sam.“, setn jeg annars hafði enga á- 
stæðu til að fara nteð í neina launkofa, 

Grein sjera L. var sem sagt prentuð í oktoberbl. „Sam.“ 
Ummælin, sem ritstj. „Kbls“. kvartar undan, segja að eins, að 
það sje raunalegt, að í „Kbl.“ skuli engin raust hafa fengiff að 
láta til sín heyra o. s. frv. Er nú ekki þetta fullkomlega satt? 
Hafffi nokkur raust fengiff að láta til sín heyra til að andmæla 
i) Agreiningsræð'a. 



■47— 


Kbl. fram aS þeimtíma? Ekki svo jeg viti. Höfðu ekki ýmsir 
beðið um orðið? Jú, svo segir ritstjórinn sjálfur, og einn meðal 
þeirra síra Lárus. En öllum hafði verið neitað. það cr þetta, 
sem mjer fannst raunalegt. Um það, sem kynni að verða í 
framtíðinni, talaði jeg ekkert, benti að eins á regluna, sem fylgt 
hefði verið þessa 10 rnánuði síðan ágreiningsumræður þessar hóf- 
ust. Jeg skyldi hafa verið fljótur til að lýsa yfír ánægju minni, 
þegar jeg hefði sjeð gagnstæða reglu tekna upp. En því miður 
hef jeg ekki fengið tækifæri til þess fram á þennan dag. Mjer 
er því alveg óskiljanlegt, hvers vegna ritstjóri „Kbl.“ fór að 
bera sig upp um þetta eða flnnast, að jeg vera hjer í nokkurri sök. 

þegar októberbl. „Sam.“ var komið út með grein síra Lár- 
usar, fjekk jeg fáeinar linur frá ritstj. „Kbls.“, þar sem hann 
segir: „Ef grein síra Lárusar kemst ekki í „Sam.“, þá sendið 
mjer hana, hún á þó sannarlega skilið að prentast. Jeg er nl. 
hræddur um, að jeg fái ekki fyrirlestur sjera Helga og þá get 
jeg tekið grein síra L.“ Jeg brosti. Fyrst of seint var að taka 
hana í ágúst, ætli það yrði þá ekki seint í janúar næsta ár, hugs- 
aði jeg með mjer. Svo er öldungis ómögulegt, að síra þórhalli 
hafi komið til hugar, að „Sam.“ mundi ekki taka opnum örm- 
um við groin síra L. Fyrsti maðurinn í kirkjunni á íslandi, 
scm tekur í strenginn með „Sam.“ gegn „Kbl.“, skyldi ekki 
liafa komizt að í „Sam.“, þegar hann hafði verið gjörður aptur- 
reka af „Kbl.“! Nei, jiessháttar kórvillum gjörum við okkur þó 
ekki seka í hjer fyrir vestan. Mjer kom jiví ekki til hugar að 
gjöra neina „leiðrjetting". Hvað átti jeg líka að leiðrjetta? 

Mig furðaði stórlega á þessari grein í „Kbl“. Jeg átti von á 
öllu öðru. Jeg átti von á nýju „innleggi“, nýjum gögnum, 
nýrri málsvörn. Umrnælum mínum var eðlilegt, að „Kbl.“ liefði 
svarað á þá leið, að það hefði ætlað að flytja lesendum sínum 
fyrirlestur síra Helga, en því miður liefði það ekki getað látið 
sig gjöra. En þegar vonin var úti um þennan fyrirlestur, hefði 
mátt taka eitthvað af greinum þeim, sem áður hafði verið synj- 
að upptöku og tekið liöfðu í sama strenginn og þeir síra Lárus 
og síra Helgi. En það virðist hafa glejnnzt. 

Til þess enginn misskilji orð mín, skal jeg taka það fram, að 
jeg er sannfærður um, að ritstjóri „Kbls.“ hefur átt von á fyr- 
irlestri síra Helga, og hetur ætlað sjer að taka hann; það er ekkj 


48 — 


að neinu leyti honum að kenna, að sá fyrirlestur hefur ekki 
komið fyrir almenningssjónir, heldur eru til þess aðrar ástæður. 
Um þetta ágreinings-atriði hefði öllum verið kært að heyra sira 
Helga tala, — hann, sem um svo langan tíma hefur borið ægis- 
hjálm af öðrum íslenzkum guðfræðingum. En ölluin er kunn- 
ugt, hvernig hann lítur á þetta mál. Iíann fylljr þeirra flokk, 
sem segja, þegar verið er að ræða mn eilífa fordæming: „Hann 
(þ. e. frelsari vor Jesús Kristur) sagði það sjálfur." þiað er hon- 
um nóg. þeir einir vita líka fótum sínum forráð í trúarlegu 
tilliti, er sagt geta við hvert atriði játningar sinnar: „Hann 
sagði það sjálfur!" Jcg tek það fram sem áminning til sjálfs 
mín ekki síður en annara. 

Fr. J. Bergmann. 


S Á L M U R. 

Eptir síia Lárus Halldórsson. 


Jeg á þá trú, sem þrótt í þrautum vekur 
og þrek, að berjast synd og dauða mót, 
og alla burtu hræðslu skugga hrekur, 
og hjarta mínu veitir fulla bót. 
þá trú mjer gafstu, Jesú góði; 
þú gróðursettir hana’ á jörð með þínu blóði. 

Jeg á þá vou, sem von er allri meiri, 

og vekja fögnuð má í brjósti mjer, 

að eptir árin færri eða fleiri 

jeg fái hvíld með ijóssins helgum her. 

þá von mjer gafstu, son guðs sæti, 

þú syndugs manns og engla æðsta eptii'læti. 

Jeg á þann kærleik, aflið lífsins mesta, 
sem eitt fær sigraö dauðans sterka mátt, 
á himni’ og jörðir hlutskiptið hið bezta, 
sem helgar, blessar allt með friði’ og sátt. 

Hjer Jesú Krists um kærleik ræðir, 
er kærleikann með trú og von í hjörtum glæðir. 



—49— 


Jeg á þann friS, sem ekkert raskað getur; 
liann innst í sálu hefur bústaö sinn. 
þann frið mitt hjarta mest af öllu metur, 
því, mildi drottinn, það er friður þinn. 

Af kærleik friðinn Kristur gefur; 

með kærleik, trú og von og friði hann oss vefur. 

4. jan. 1893. 


Þ ÝfílNtí JIJSÚ UPPRISU. 


Peídikan 

úí af Lúk. 24, l3— 35 , flutt í Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg síöast liðið páska- 
dagskvöld (2. Apr.) af ritstjóra „Sani.“, J. Bj. *) 


Páskahátíðin er kornin, og með lienni oss öllum enn einu 
sinni á hinni jarðnesku æfi vorri upprunninn hinn dýrðlegasti, 
bjartasti, fagnaðarríkasti dagr, setn til er á árinu. Hann er svo 
bjartr, þessi hátíðardagr, að þó himininn á þeim degi eðtilega, 
eins og á öllum öðrum dögum, geti á þeim eða þeim staðnum verið 
hulinn þykkum skýflóka, allt loftið alskýjað, þá geta satnt ttugu 
vor horft í gegn um hina skýjuðu hvelfing, horft út fyrir gjör- 
valla heimsvíðáttuna, burt úr tímanum og inn í lrina endalausu 
eilífð, og þar sigrihrósandi og vonglaðir skoðað guðs dýrð. 
Hann er svo cinkennilega bjartr, þessi blessaði drottins dagr, að 
þó að kvöldsett verði á honutn, eins og öllum öðrum dögum, og 
nóttin að honurn útlíðanda, eins og á hverjum öðrum ársins sól- 
arhring, breiði sig út yfir láð og lög, þá er vanalegr, tilsettr 
tími er kominn, þá getr mannsaugað eins fyrir því horft út 
fyrir öll jarðnesk endimörk og í tilbeiðslu og lofsyngjanda þakk- 
læti séð guð almáttugan hátt, hátt uppi í hans eih'fu dýrð. Hún 

*) Eg var af ýmsum margbeöinn að láta prédikan Jessa, eftir að hún var ný- 
flutt, koma út á prent i ,, Sam. “ eða öðiu vísi. Eg ætlaði þó ekki að verða við 
þessari áskoran, þangað til nn, er eg heilsufars mins vegna hefi eigi ástœður til að 
Senda neitt í blaðið, er sérstaklega eðr beinlínis sé fyrir það ritað. Svo bciðendrnir 
fá þá vilja sinn. Gefi drottinn, að þeir og aðrir lesendr „Sameiningarinnar" fá; 
lesið rœðuna sér til trúarlegrar uppbyggingar. 

l’ark River, N. Dakota, 5 . Jún. J8D3. 

/ón Bjarnason . 



— 50 — 


er svo einkcnnileg og einstakleg, birtan, sem skín út frá páska- 
hátíðinni og sem guö hefir klætt hana í eins og annað fat, að 
fyrir þá hirtu getr jafnvel hin dimma nótt í náttúrunni og 
mánnlífinu orðið sem dagr, Ijómandi sólskinsdagr. Og það er 
meira að segja fyrir ijósið, er leiftrar út frá páskahátíðinni, 
einatt auðveldara frá myrkum mannlífsstöðvum, úr dimmu 
jarðnesku náttmju’krinu, að sjá og skoða hina guðlegu dýrðinni 
í eilífðinni, heldr en um hádag eða bá er ekki ber neinn skugga 
yfir iarðlífstilveruna, þar sem maðr er staddr. það er andleg 
birta, guðs eigin kærleiksbirta, sem páskahátíðin æfinlega kcmr 
meö, og oss er aldrei eins auðgeíið að taka eftir henni eins og 
eftir að degi er tekið að halla, nóttin tekin til að umkringja 
mann, og hið náttúrlega sólarljós þannig ekki að neinu leyti 
getr villt fyrir. það er mannssálinni ósjálfrátt að fælast myrkr- 
ið í náttúrunni. Litlu blessuð börnin fara að gráta, ef þau eru 
skilin ein eftir í myrkrinu. Og þó er oss öllum hitt enn meira 
kunnugt, að þá er nótt verðr í voru eigin lífi, þá er mótlæti og 
kross steðjar að, sál vor stödd mitt uppi í sinni píslarsögu, vill 
þessi satna vesalings sál fyllast ótta og angist. En samt stendr 
liitt eins guðlega og gleðilega fast fyrir því, aö aldrei tökum vér 
eins vel eftir hinu hjarta fagnaðarefni, sem ár og síð og alla tíð 
streymir út frá pískahátíðinni, eins og einmitt á slíkutn dimm- 
um mótlætis-nóttuin í vorri eigin æfisögu. Eða ef einhverjir í 
hópi minni núverandi tilheyrenda hafa ekki sjáltír enn upplifað 
nuina þvílíka nótt, ekki enn sjálfirneitt verulega haft að segja 
af mótlæti, þjáningum eða sorg, þá, til þess að ganga úr skugga 
um það, setn eg sagöi, líti þeir í kring mn sig og athugi, livort 
það muni ekki frernr hafa verið á hinum dimmu en björtu tíð- 
um æfinnar, fretnr í mótlætinu en í ineðlætinu, að þeir menn, 
s 3 nt nú liafa næmast auga fyrir hinni liimnesku dýrð guðs, 
lærðu að nieta og elska hið ytírnáttúrlega ljós, sem páskahátíð- 
inni tilheyrir og er henni æfinlega samferða. Gangið til allra 
þe’rra manna, sem þér þekkið bezt kristna, mest með hugann á 
hininum, næst guði í gjörvöllu lífi sínu, og munuð þér sannfœr- 
ast um, að það var langhelzt á hinni dimmu raunatíð þrenging- 
anna, að birtan frá páskaevangelíi kristilegrar kirkju skcin 
inn í sálir þeirra með sínum fullkomna guðlega ijóma. — Fjarri 
só því, að eg með allan minn margreynda veikleik, að því er til 



■ 51 — 


trúarinnar kemr, láti mér detta í hug að fara að prédika sjálfan 
mig; en ];að skal eg engu að síðr segja nú, með hinn himneska 
gleðiboðskap páskahátíðarinnar í huga mér, að eg get hiklaust 
vitnað það af eigin lífsreynslu frammi fyrir öllum þessum söfn- 
uði, að dýrðin drottins guðs aimáttugs, sem opinberaðist og 
streymdi inn í hinn jarðneska mannheim með undri hins fyrsta 
kristna páskadags, sést fyrst með sinni fegrstu og fullkomnustu 
birtu, þá er mannssálin er stödd í skuggadal dauðans. Og er eg 
hugsa um þctta með lofgjörð í hjartanu fyrir þá náð, að hafa á 
hinni dimmustu mótlætisnótt séð sól hins eilífa frelsanda kær- 
leika roða á fjöllunum framundan mér í tímanum, þá skal eg 
láta vera að telja það neitt óheppilegt eða illa við eiganda, aö 
vér í þetta skifti minna eigin kringumstæðna vegna höldum vora 
aðalpáskaguðsþjónustu að kvökli dags í staðinn fyrir að morgni, 
eins og vanalegt er út af því ógleymanlega atviki, að páskadags- 
undrið, upprisan drottins vors Jesú Krists, var samfara upp- 
rennandi sólu þennan fyrsta mikla drottins dag. það var að 
kvöldi þess dags, að hin inndæla angrblíða páskalexía gjörðist, 
sem eg hefi fyrir texta. það var á hinu fyrsta páskadagskvöldi 
í sögu kristilegrar kirkju, að frelsarinn nýupprisinn slóst í för 
með hinum tveimr lærisveinum sínum, er þeir á milli ótta og 
vonar, hins hræðilegasta ótta og hinnar gleðilegustu vonar sem 
hér um bil er unnt að hugsa sér, ráfuðu fótgangandi út úr hinni 
helgu borg, þar sem hin mikla harmsaga hafði svo nýlega gjörzt, 
til hins litla þorps þar úti á landsbyggðinni. Hann gefur sig á 
tal við þá um hið óskiljanlega sorgarefni, sem fyllti huga þeirra 
og sem þeir höfðu sjálfir verið að skoða hvor með öðrum; en þeir 
þekktu hann ekki. það var unaðsfullt aðdráttarafl í orðum 
hins óþekkta manns, og þótt hann ávítaði þá fyrir fávizku og 
trúartregðu, þá brunnu samt hjörtu þeirra af einhverri slíkri 
sælutilfinning mitt í sorginni, að það var eins og guð almáttugr, 
friðarins og huggunarinnar og vonarinnar eilífi drottinn, væri 
þarna hjá þeim — eins og hann líka. í sannleika var, þótt augu 
þeirra væri svo haldin, að þeir um hríð gátu eigi þekkt hann. 
Aldrei fyr á jarðríki höfðu eyru dauðlegra manna heyrt eins 
fagnaðarrika og vonarfulla prédikan og þá, er hinn óþekkti sam- 
ferðamaðr boðaði þessum tveim. Aldrei fyr hafði þvílíkt ijós 
ljómað út frá ritningum gamla testamentisins svo að segja frá 



— 52 — 


upphafi til cnda eins og nú, er liann, þessi óþekkti maSr, fór aS 
tala. Aldrei höfSu spádómar hinna miklu guSsinanna frá liSn- 
um öldum um hinn fyrirheitna Messías legiS eins opnir fyrir 
leitandi og náSarþurfa mannssálum eins og í þetta skifti, er 
hann útlagði fyrir þeim þessar helgu ritningar. Yið orð hans í 
þetta sinn var eins og allr sá spámannlegi boðskapr ummyndað- 
ist gjörsamlega, svo að nálega hvert orð og hver lína varð að 
himneskri, guðlegri svalalind, þar sem sá hoðskapr áðr, er hann 
í huga þeirra var settr í samband við hina hræðilegu nýafstöðnu 
harmsögu, liina grátlegu píslarsögu lærimeistara þeirra, Jesú 
frá Nazaret, nálega liafði tekið frá þeim alla von, rétt eins og 
varpað þeim út á andlega dauðans eyðimörk. þivílík orS! því- 
lík biblíuþýðing! þvílík hlessuð ummyndan á hinu sárasta sorg- 
arefni til inndælustu fagnaðartíðinda' þivílík huggun! þivílíkt 
Ijós yfir almyrkvaða tilveruna! þvílík himnesk sending, að fá 
annan eins mann í för með sér einmitt þá, er elskandi, áhyggju- 
fullum, syrgjandi, dauðhræddum mannshjörtunum lá svo mikiS 
á! — Áðr en þeir vita af, eru þeir komnir fast að þorpinu, sem 
þeir ætluðu til. En hve undr fijótt hafði tíminn liðið, og nri 
verða þeir að missa hann, því það leit út fyrir að hann ætlaöi 
lcngra. það var farið að verða kvöldsett, og hið vaxanda rökkr 
minnti þá óðar aftr á sorgarefnið mikla. það hafði þennan ör- 
stutta títna, sem hann var með þeim, fengið yfir sig blessaöa 
huggunarhirtu, en sú birta myndi með nóttinni upprennandi 
hrátt hverfa aftr, rétt eins og þegar stjörnuhrap verðr, óðar en 
hann væri hurtu frá þeim. Og svo kemr þá hœn þeirra til hans 
svo undr náttúrlega: „Yertu Iijá oss, því að kvölda tekr og á 
daginn líðr.“ Hún var þeim veitt, þessi bœn. Hann fór með 
þcim inn í þorpið, settist til borðs með þeim, og er hann blessaði 
brauðið við máltíS þessa, braut það og deildi því meðal þcirra, 
opnuðust augu þeirra, svo þeir þekktu hann. Nú er þeim óhætt, 
þó að hann skil ji við þá líkamlega, því að nú er albjart orðið í sál- 
urn þeirra, Sól réttlætisins er þeirn fyrir fullt ogfast upprunnin 
og sendir hjeðan í frá sína mildu vonargeisla inn í sálir þeirra. 
þ)eir hræðast eigi lengr myrkrið og nóttina, er, samkvæmt því, 
er hinn krossfesti og upprisni frelsari hafði sagt fyrir, lá fyrir 
þeiiri öllum, lærisveinunum, meðan þeir voru að grundvalla ríki 
lians í heiminum. I sólarljósi upprisunnar sáu þeir hann veranda 



meS sér a,ndlega allt til enda, eins og hann á þessu fyrsta páska- 
dagskvöldi haföi verið þeim samferða milli Jerúsalem og Etn- 
maus, þ<5 að þeir þá ekki þekktu hann. Með sólarljós uppris- 
unnar yfir sálum sínum geta þeir allir, lærisveinarnir, í voninni 
sigrihrósandi, þá er tíminn er kominn, gengið fram á móti 
heimsmyrkrinu og inn í það, hvervetna heilsandi upp á frelsis- 
þurfa, syndum og sorgum hlaðna menn með liinni fagnaðarrík- 
ustu kveðju, er heyrzt hefir ájarðríki: „Drottinn er sannar ■ 
lega upprisinn!“ 

Eg byrjaði inál mitt með að segja, að í dag væri dýrðleg- 
asti, bjartasti og fagnaðarríkasti dagurinn á árshringnum, og 
svo hefi eg gjört almenna grein fy r rir því, hvers vegna dagr þessi 
má skoðast þannig. það er upprisuevangelium mannkynsfrels- 
arans Jesú Krists, sem gjört hefir þennan hátíðardag að hinum 
mikla drottinsdegi, konunginum á meðal allra ársins daga, virku 
daganna, sunnudaganna og allra annara hátíðardaga. Ef vér, 
eins og svo vel á við, viljum líkja hinum ýmsu drottinsdögum 
og öðrum kristilegum hátíðum ársins við fjallhnúka, er rísa 
upp frá láglendi jarðarinnar, það er að segja láglendi því, sem 
vér erum staddir á meðan vér á hinum svokölluðu virku dögum 
stöndum rnitt uppi í líkamlegri vinnu vorri fyrir daglegu brauði, 
— þá er þennan mikla drottinsdag, páskadaginn, að skoða sein 
himingnæfanda fjalltind, sem nær hátt upp yfir alla hina fjall- 
hnúkana, rétt eins og einn heimsfrægr tindr í Himalaja-fjölluin 
gnapir upp yfir hverja einustu aðra nýpu í því stórkostlegasta og 
hátignarlegasta fjallakerfi á gjörvallri jörðinni. það er bjart 
uppi á öllum þessum andlegu fjöllum tímans — sunnudögunum 
og öðrum kristilegum hátíðardögum, — bjart fyrir þá sök, að 
það eru stöðugir guðsþjónustudagar víðsvegar um hinn kristna 
heim, dagar, sem sérstaklega eru helgaðir boðskap hins kristi- 
lega fagnaðarerindis, dagar, sem friðað er um af frelsisorði drott- 
ins, svo að þreyttar og mœddar sálir syndugra manua geta j’á 
fullkomlega notið liinnar blessuðu hvíldar í guöi. En páskadngr- 
inn er að því leyti frábrugðinn öllum hinum sunnudögunum og 
hátíðardögunum, að frá honum einum fá þeir allir hina hiinnesku 
birtu sína, rétt eins og pláneturnar í sólkerfi voru frá hinni 
sameiginlegu sól þeirra. Hann er faðir þeirra allra. Hann út- 
hellir sínu bjarta ljósi yfir ]iá alla. Hugsið yðr allrasnöggvast, 



að páskadagrinn me<5 sínum inndrela boðskap um upprisuna 
diottins Jesú væri allt í einu horfinn burt úr jarðlífstilverunni 
og kristilegri kirkju. ])að myndi þýða nákvæmlega hið sama 
fyrir oss kristna menn og mannheiminn í heild sinni eins og 
ef súl vor hin náttúrlega væri tekin burt af himninum. 
það yrði aldimmt ])á á jarðríki. það yrði andlegr dauði, 
])ar sem nú er kristilegt líf. Dagrinn, sem hófst hjer 
niðri í lágum jarðarbyggðum með frelsara lieimsins, drottni 
Jesú Kristi, yrði að nótt, jafn-dimmri dauðanótt og grúfSi 
yfir löndum og þjóðum á hinurn fornu heiðindómsöldum og 
grúfir enn yfir, hvervetna þar sem hinn krossfesti og upprisni 
Jesús er mannssálunum enn óþekktr. Hvað var það, sem hinir 
tveir lærisveinar texta vors á kvöldi þessa hátíðardags kviðu 
svo sárlega fyrir og fylltust þvíiíkrar angistar út af, úðr en 
hinn óþekkti rnaðr slóst í för með þeim þar á landsbyggðinni 
fyrir utan Jerúsalem? þeir kviðu fyrir því, að sú blessuð sól- 
arbirta, sem ])«ir fengu yfir sálir sínar urn leið og þeir í trú, von 
og lcærleika gengu Jesú á hönd sem lærisveinar hans, en sem 
þeir misstu á svo grátlegan hátt við dauða hans, myndi aldrei 
aftr yfir þá geta komið. þeir kviðu fyrir nótt vonleysisins, 
senr óunrflýjanlega hefði af því leitt, hefði frelsarinn þeirra og 
vor aldrei upprisið frá dauðunr. Og þessari sömu örvæntingar- 
nótt nrættum vér allir með gjörvallri kristninni kvíða og kveina 
út af, svo framarlega sem vantrúnni og kristindómshatrinu 
tiekist að slökkva hið guðlega Ijós, senr upprisuevangehum 
þáskahátíðarinnar forðunr kveikti hér á jarðríki og nú eftir 
allar þessar mörgu aldir lýsir inn í sálir milíóna af mönnum víðs- 
'ægarutn löndin meðsömu blessaðri vonarbirtunni einsogí hinum 
upplraflega smáhópi Jesú lærisveina, þá hvað glaðast, er öll 
önnur ljós eru útslokknuð. 

það er stundum spurt að því, hvað í trúarlegu tilliti út- 
heimtist til þess að geta verið kristinn maðr; því það er oftast 
gengið út frá því, eins og líka rétt er, að þó að sá eða sá maðr- 
inn hafi rangan skilning á ýmsu í guðs orði biblíunnar og krist- 
indómsins, hafi að einhverju ley^ti vilizt á ýnrsurn atriðum trúar- 
lærdóms vors, þá hijóti hann þó að geta verið kristinn nraðr. 
Auðvitað munu allir vel uppt'rœddir kristnir nrenn hafa hug- 
nrynd um það, að nálega hver nrinnsta afbökun á hinu opinber- 



aða orði drottins geti, ef illa er með farið, orðið til þess, að sá 
maðr, sem slíkt á heima hjá, missi sinn kristindóm, verði við- 
skila við frelsarann, hætti að vera kristinn maður. En um slíkt 
er eiginlega ekki að rœða í þessu sambandi, heldr um hitt, hvað 
það sé, sem undir öllum kringumstœðum þarf að vera trúarleg 
eign hvers einasta manns til þess hann í sannleika megi krist- 
inn nefnast. það er sama sem að spyrja, livað sé aðalatriði 
kristinnar trúar, og um leið undirstaðan undir gjörvallri krist- 
indómskenningunni. það liggr aldrei nær að athuga þetta en 
einmitt á vorri kristilegu páskahátíð, með }?ví að hátíð þessi 
sjálf kemr beinlínis með svarið. U[)prisan drottins vors Jesú 
Krists, það er hún, sem frá upphaíi hefir verið meginatriði krist- 
innar trúar og æfinlega mun verða. það er upprisan frelsarans, 
sem gjörvallr trúarlærdómr kristilegrar kirkju hvílir á eins- 
og ómissandi guðlegriundirstöðu. það er upprisan drottins Jesú, 
sem innsiglar guðs orð allt í heilagri ritning vorri frá fyrstu 
bólc Mósesar í gamla testainentinu til Opinberunarbók- 
arinnar í nýjatestamentinu og staðfestir það sem eilífan, 
óhagganlegan. guðlegan sannleika. það er upprisan drottins 
Jesú, sem til daganna enda lætr hið spámannlega orð frá að- 
ventutíð hins gamla sáttmála fá yfir sig sömu guðlegu sannleiks- 
birtuna eins og það fékk yfir sig fyrir trúarsjón hinna tveggja á 
páskadagsgöngu þeiira, ef’tir að hinn upprisni sjálfr hafði slegizt 
í för með þeim og tók til að útskýra þetta sama guðs orð. Fyrir 
upprisuna drottins varð iiin grátlega píslarsaga Jesú að eilífum 
gleðiboðskap og guðlegri huggunarlind fyrir allar syndum og 
sorgum hlaðnar mannssálir. An upprisunnar liefði gjörvallt 
guðs orð heilagrar ritningar reynzt tál, gjörvöll hin helga saga 
trúar vorrar reynzt tál, allt líf spámannanna ogpostularma 
reynzt tál, og það, sem mestu, öllu, varðar—gjörvallt líf frelsar- 
ans sjálf's, öll hans kenning, allar bœnir hans, öll lians fyrirheit, 
öll hans kvöl og allr hans óumriBðilegi kærleikr til vorsynd- 
ugra manna — allt, allt orðið hið sárgrætilegasta tál, sem saga 
mannkynsins á til í eigu sinni. Allt, sem vér köllum heilagt og 
guðlegt, félli og yrði eilíflega að engu, ef uppiisan frelsara vors 
sannaðist að vera ósannindi, eins og vantrúin er að reyna til að 
slá föstu í meðvitund manna. Og þess Vegna vitnar líka Páll 
postuli (í 1. Kor. 15): „Ef Kristr er ekki upprisinn, þá er kenn- 
ing vor ónýt og trú yðar líka ónýt. En vér reynumst þá og 





—56— 

Ijúgvottar guðs, þar oö vér höfum vitnað um gu5, aS hann hafi 
uppvakiö Krist, er hann ekki hefir uppvaki5“. 

Hún var þeim ölluin postulunum, upprisan drottins vors, 
aðalsönnunin og hið guðlega innsigli þess, að það trúarinnar orð, 
sem þeir í Jesú nafni prédikuðu bæði GyBingum og Grikkjum 
og létu svo síðast flestallir lífið fyrir, væri heilagr sannleikr 
frá guði. Og hið sama innsigli mun þetta undr allra guðlegra 
undra halda áfram að vera svo lengi sem talin verða aldir og ár 
hér í tímanum. þessvegna, þegar postularnir að heilögum anda 
fengnum yfir sálir sínar á hvítasunnunni liúfu sína kristin- 
dómsprédikan fyrir hinum ýmsu þjóðum eða mannflokkum 
heimsins, þá var það upprisan drottins vors Jesú Krists, semþeir 
á undan öllu létu vera sitt prédikunarefni. því eins og það var 
upprisan, sem sjálfum þeim hafði fœrt lieim sanninn unr það, að 
hinn elskaði meistari þeirra hefði verið og væri sá Messías, sem 
um var spáð í hinuin helgu ritningum guðs útvöldu þjóðar, eins 
boðuðu þeir tilheyrendum sínum, livar sem þeir voru að prédika, 
þetta mikla undr páskahátíðarinnar sem hina algildu sönnun 
fyrir ]?ví, að með hinum krossfesta Jesú frá Nazaret hefði mann- 
kynið allt í heild sinni eins og líka hver einstök mannssál eign- 
azt guðlegan frelsara frá syndinni, dauðanum og djöflinum. Til 
að sannfœrast um það, að svona rnikla áherzlu lögðu postularnir 
á upprisu-undrið, þarf ekki annað en líta nálega hvar sem vill í 
bréf þau, er eftir postulana liggja í nýja testamentinu. Eg hefi 
þegar tilfœrt hin sterku orð Páls postula úr hinu fyrra bréfi 
hans til Korinþumanna, og ætla eg í þetta skipti að láta það 
nregja. þar á móti skal eg í þessu sambandi minna á það, þótt 
eg búist við að þaö sé flestum í söfnuði þessum kunnugt, að sú 
kristilega hátíðin, sem til varð í kirkju drottíns á undan ölluin 
öðrum, var einmitt þessi, er vér höldum í dag. Og er hún var 
til orðin, þá smásaman fœddust út af henni allar hinar kristi- 
legu hátíðirnar á árshringnum, fyrir utan alla Iiina svo kölluðu 
drottins daga ársins, sem þá líka í fullkomnum og eiginlegum 
skilningi gátu heitið sunnudagar. 

Allt þetta, sem eg nú hefi tekið fram, sýnir nœgilega, að 
evangelíum páskadagsins er réttilega að skoða sem hið mikla 
meginatriði hins kristiiega trúarlærdóms. Yér getum líkt hin- 
um ýmsu trúaratriðum kristindómsins við limina á mannlegum 



líkama, og bendir þá samlíking sú á þann mikilsverSa sannleik, 
sem reyndar því miðr oi't vill gleymast jafnvel innan sjálí'rar 
kirkjunnar, að liinir einstöku lærdómar trúar vorrar standa í 
lifanda sambandi hver við annan, svo að sé einhver einn slíkr 
lærdómr látinn falla burt úr trúarmeðvitund vorri eða sé stryk- 
aðr út úr trúarjátningunni, þá þýðir það nákvæmlega liið sama 
eins og ef einliver limr, fótr eða hönd, væri höggvinn af líkama 
vorum. það or ekki sagt, að líkaminn missti lífið fyrir það, 
þútt vér værum þannig limlestir. það lifa margir, þútt þeir verði 
fyrir þessu, en þeir lifa að eins sem fatlaðir menn. Og eins eru 
líka innan kirkju drottins til svo eða svo margir andlega fatl- 
aðir menn út af því, að þeir hafa skorið burt úr trúarmeðvitund 
sinni eitt eða fieiri trúaratriði, sem í nánu lífssambandi standa 
við hið kristilega fagnaðarerindi í þess fullkomnu heild. Og 
aftr er vert að muna eftir því, að eins og á stundum ekki þarf 
annað cn litla nálarstungu einhversstaðar á mannlegum líkarna 
til þess að af því verði bráðdrepanda dauðamein, eins þarf einatt 
ekki nema smáafbökun á einhverju guðs orði kristilegrar opin- 
berunar til þess að undirgrafa trúarlífið gjörsamlega og fram- 
leiða þar ólæknanda andlegan sjúkdóm og dauða. það getr 
þannig farið illa fyrir þér, maðr, ef þú á þennan hátt meiðir eða 
særir kristnu trúna þína. Enginn sér þar algjörlega fyrir af- 
leiðingarnar nema hinn alltsjáandi guð einn. En iiitt á hverj- 
um kristnum manni að vera auðséð, að láti einhver hið huggun- 
arríka undr Krists upprisu týnast burt úr meðvitund trúar 
sinnar, slái einhver stryki vantrúarinnar vfir vort blessað 
páska-evangelíuin, þá þýðir það í andlegu tilliti hið sama fyrir 
hann eins og það myndi þýða fyrir líkaudegt líf hans, ef stung- 
ið væri spjóti í hjarta hans eða kúlu skotið í gegnum heila hans. 
því að það sein heilinn og hjartað er á meðal limanna eða líf- 
fœranna á mannlegum líkaina, það er upprisan drottins vors 
Jesú Krists á meðal hinna ýmsu trúarlærdóma kristilegrar 
kirkju. 

Svo prófi þi hver einstakr yðar, sem hingað hefir leitað í 
drottins hús á þessu páskadagskvöldi, trúna sína og hinar and- 
legu ástœður sínar með upprisu-evangelíinu drottins vors og 
freLsara. Ef þú í trú og ást heldr þessu evangelíi fö.stu í sálu 
þinni, jiá skal myrkr syndarinnar, dauðans og grafarinnar ekki 



— 58 — 


veríSa þér hræSilegt, því þú átt þá í andlegri eigu þinni ijós, sem 
þér er óliætt með að ganga út í dimma nóttina, og þaS slcal verða 
himnesk friðandi hirta yfir jafnvel þyngstu lífsreynslunni í 
þinni eigin æfisögu og yfir öllum þínum sárustu raunaspurning- 
um. En sé þetta evangelíum farið, rekið á dyr eða glatað, úr 
sálu þinni, þá er öll þín trú þar með orðin að engu, og jafnvel 
það, er þú telr þína œðstu lífsgleði, áðr en minnzt varir oröið 
þitt hræðilegasta og sárgrætilegasta sorgarefni. 

Rétt í því frelsarinn gaf upp andann á krossi sínum á Gol- 
gata, heyröu þeir, sem umhverfis krossinn stóðu, þessi orð af 
vörum hans: þ)að er fullkomnað. Enginn skildi þá, iivað í þeiin 
orðum lá. }»au sýndust þá að eins þýða ])að, að nú væri loksins 
])essar ógrlegu kvalir á enda. En eftir að páskadagsundriö var 
framkoinið og ástvinir hins krossfesta höfðu fengið ljós upp- 
risunnar yfir sáiir sínar, fengu þeir liinn rétta og fullkomna 
skilning á þeim dularfullu orðum. Allt, sem um hinn fyrir- 
heitna Messías hafði í ísrael verið spáð í gegnum allar gamia- 
testamentis-aldirnar, öli fyrirheitin frá almáttugum guði um 
sending mannkynsfrelsara í fylling tímans, öll hin helga saga 
guðs útvöldu þjóðar, allt hið guðlega vonarorð hinna fornu, 
helgu ritninga og spámannlegu sendiboða — allt var það nú í 
dauða Jesú á guðlegan hátt staðfest og í liverju einasta smáat- 
riði fullkomnað. Nú loksins sást það til fulls, hvert allt þetta 
mikla og leyndardómsfulla í hinni heilögu sögu hafði stefnt. það 
var nú guðleg birta yfir þvi öllu saman. Ljósið frá hinni opn- 
uðu gröf drottins streymdi til baka yfir allar hinar liðnu ald- 
irnar. Og er það ijós hafði kveikt verið af liendi hins almátt- 
uga, þá var sem upprisuundrið sjálft bergmálaði þetta sarna and- 
láts orð frá hinum deyjanda mannkynsfrelsara: „})að er full- 
komnað.“ Og bergmálið ómaði urn leið sem spádóinr, náandi út 
ytir allar ókomnar aldir, boðandi það, að þá er uppri-m-evangel- 
íið ljómaði í hjörtutn trúaðra, ])á myndi guð kærleikans líta svo 
á sem allt þa'ð, er lögmál drottins lieimtar af syndugum manni, 
væri fullkomnað fyrir luins sakir, er fyrir syndúgt mannkyn 
dó heilögum dauða á krossins tré á Colgata. 

Eg líkti hinurn kristilegu helg'idögum vorum áðan viö 
fjöllin á yfirborði jarðarinnar og páskahátíðinni við þann fjall- 
tind, er hæst gnæfir í loft upp af öllum vorum jarðnesku fjöll- 


— 59 — 


um. Á þeim göfuga og guðlega fjalltindi guðs erura vér þá 
staddir nú við þessa páskaguðsþjónustu vora. Eitt göfugt trú- 
arskáld í landi vors mikla Lúters, Karl Gerok, sem nú fyrir 
skömmu er látinn, hefir meðal sinna mörgu dýrðlegu kristin- 
dómsljúða orkt heilan flokk söngva út af ýtnsum iiinna frægu 
fjalla, er nefnd eru í heilagri ritning sem helgar stöðvar guð- 
legra viðburða í sögu hinnar kristilegu opinberunar. Af slík- 
um háutn helgistöðum skal eg nú að eins minna á Sínaí, þar 
sein Móses tók við lögmáli guðs, Nebó, þaðan er sami mikli 
guðsmaðrinn fékk að renna augurn yfir landið fyrirheitna rétt 
áðr en hann andaðist, Tabor, þar sem Jesú* ummyndaðist fyrir 
augum kærustu lærisveina sinna svo klæði hans urðu björt eins 
og snjór og andlit hans ljómaði í himneskri dýrð, hið ónefnda 
fjall, þar setn Jesús hélt sína ógleymanlegu f jallrœðu, hið ónefnda 
fjall, þar sem hann var heila nótt á bœn til guðs, Golgata, þar 
sem hann hékk á krossinum og gaf upp andann, og Olíufjallið, 
j>ar sem hann á pálmadagsinnreið sinni til Jerúsalem grét yflr 
ókomnum örlögum borgarinnar, og jiaðan er hann allra síðast, 
jiá fyrir upprisuna dýrðlegr orðinn, sté upp til himins, í viðr- 
vist lærisveina sinna fagnandi og skýið tók hann frá augum 
þeirra. Frá hinum andlega íjalltindi, sem vér nú erum staddir 
á út af upprisuevangelíinu frelsara vors Jesú Krists, getum vér 
í eina horft yfir alla þessa og alla aðra háa staði í æfisögu Jesú 
og hinni lielgu sögu yfir höfuð að tala. Dýrð guðs er yfir þeim 
öllum, þá er á þá er liorft í Ijósi Jesú upprisu. Og um leið fœr- 
ast allir slikir helgistaðir trúuðum mannsaugunum nær og nær, 
þar til þeir jatnvel rétt eins og ren a saman í eitt, svo aö liinar 
hiiningnæfandi andlegu stöðvar, þar sem vér erum staddir á 
jiessu háheilaga kvöldi og sem upprisuevangelíum hins kross- 
íesta Jesií Krists Iiefir látið verða til, eru undir eins fyrir sjálfa 
"ss orðnar að nýju Sínaí, þar sem gjörvallt kærleikslögmál guðs 
hlasir við oss í sinni vormildu dýrð, að nýju Nebó með óhindr- 
uðu útsýni inn í hið fyrirheitna land vort á hiinnum, að nýju 
fahor, þar sem allt hið sorglega og erviða í vorri eigin æfisögu 
hirtist augum vorum sVo gleðilega ummyndað og heimsins grát- 
legasta sorgarsaga orðin að heimsins mesta gleðiboðskap, og enn 
fremr að nýju Golgata, en hinar dimmu dauðastiiðvar ]>ar eru 
nú orðnar að björtu höfuðbóli lífs og vonar. Ef tárin lcoma 



—GO 


fram í augu vor út af hinu ýmsa grátlega í jarhlífshögum vor- 
um, þá er enn fremr sem vér séum með Jesú staddir á fjallinu, 
þar sein liann grét yfir Jerúsalem; en fjallið breytist óðar í hei- 
lagt Olíufjall uppstigningarinnar. í upprisuljósi drottins Jesú 
þorna sorgartárin brátt og vér förum ósjálfrátt fagnandi aS 
mœna til liimins og sálir vorar stíga með honum tilbiðjandi upp? 
þangað, þar sem vér fyrir hans náð vitum að er vort rjetta föð- 
urland. Og svo verör oss áþreifanlegt, að vér erurn staddir 
prédikunarfjallinu drottins, því það óma nú í eyrum vorurni 
óteljandi raddir, sem boða oss, syndugum og náðarþurfa, blíðan’ 
boðskap guðlegrar fyrirgefningar og miskunnar. „þegar eg 
verð haíinn frá jörðu, mun eg draga alla til mín“ —segir 
Jesús (Jóh, 12,32). Allir hinir lágu staðir guðsbarna lyftast 
með þeim sjálfum upp og verða í ljósi Jesú upprisu að dýrðleg- 
um hæðum, sem svo jafnskjótt fœrast nær hinu andlega ijalli, 
sem vér erum staddir á á páskadaginn, og renna óðar saman viS 
það. Og út frá allri þessari inndælu opinberan getr þá lnð and- 
lega háfjall, sem páskadags guðspjallið hefir látið rísa upp frá 
jarðlífsláglendinu og fiogið með öll guðsbörn upp á, ekki annat 
en breytzt í virkilegt bœnarfjall fyrir livern einasta kristinn 
mann. Með öll hin mildiríku fyrirheit hinna heilögu biblíuorða 
guðs í upprisuljósi páskaevangelíisins getr jafnvel hin veikasta 
trú og hið brothættasta mannshjarta ekki látið vera að biðja 
heitt og átakanlega fyrir sér og sínum, mannfélagi.iu sínu og 
kirkjunni sinni, og jafnvel fyrir syndugum og stríðanda mann- 
heiminpm öllum í einni heild — biðja með tilliti til myrkrsins 
og kvmdskugganna á hjnu jarðneska raunalandi líkt og hinir 
tveir lærisveinar texta vors á kvöldi hins fyrsta páskaaags — 
biðja til Jesú út af óttanum fyrir því að verða undir dimma 
nóttina viðskila við hann: Vertu hjá oss, því að kvölda tekr og 
á daginn líðr! 

Ef þér, syndugir menn, hofið hann, hinn upprisua irelsara, 
sjálfan með á pílagrímsförinni, sem eftir er, þá skal sú ferO 
lieppnast, og hvorki kross né kvöl, hvorki sorg né mœða, hvorki 
sjúkdómr né fátnekt, hvorki dauðinn né grafarmyrkrið verða 
yðr til vansælu eða farartálma. Með upprisuljósið di-ottins yfii 
sálum yðar skulu allar ófœrur þessa jarðneska lífs verða að fœr- 
um og farsælum brautum til eilfs lífs. Amen. 



—61— 


F R U M V AJi F 

til safnaðarlaga fyrir söfnuði hinsev. lút. kirkjufjelags ísl. í Vestur- 
lieimi, sampykkt af kirkjupingi pess sumarið 1887 og lítið eitt 
aukið á kirkjupinginu 1892. 

I. Nafn safnaðar vors er. 

II. TetJarjátning. 

1. Guðs orð, eins og pað er opinberað í hinum kanonisku 
hókum ritningarinnar, er hin sanna uppspretta og hið fullkomna 
.lögmái fyrir kenning trú og hegðun safnaðarins. 

| 2. Söfnuðurinn játast undir lærdóm heilagrar ritningar á 

sama hátt og hin lúterska kirkja á íslandi í trúarjátningarritum 
sínum. 

3.^ Söfnuðurinn skal vera í sambandi við hið lúterska kirkju- 
fjelag Islendinga hjer í landi, sem fylgir sömu trúarjátning og 
hann.' 

III. Kihkjusiðir. 

Með tilliti til hátíða og helgihalda og annarra kirkjusiða skal 
söfnuðurinn haga sjer eptir pví, sem tíðkast í hinni lútersku kirkju 
hjer í landi, að svo miklu leyti sem honum p>ykir við eiga. 

IV. Safnaðarlijiir. 

1. I>eir, sem gjörast vilja limir safnaðarins, skulu gefa sig 
fram við prestinn eða einhvern af fulltrúum safnaðarins, og skal 
f>eim heimilt að taka í söfnuð hvern pann, er fullnægir eptirfylgj- 
andi skilyrðum: 

a) að hann sje skírður og fermdur, 

b) hegði sjer kristilega, 

c) sampykki og undirskrifi lög safnaðarins, 

d) skuídbindi sig til að greiða fje til parfa safnaðarins eptir 

pví, sem efni og kringumstæður leyfa. _ 

2. Börn peirra, sem í söfnuðinum standa, skal hann^innast 
um að fái kristilega fræðslu og uppeldi. 

V. Rjettindi. 

1. Söfnuðurinn hefur vald til að skera úr og skipa fyrir í 
öllum safnaðarmálum. Afl ræður úrslitum á fundum. 

2. Fermdir safnaðarlimir liafa málfrelsi á fundum safnaðar- 
ins. t>eir, sem eru átján ára að aldri og uppfylla skyldurpær, sem 
til eru teknar í IV. 1., hafa atkvæðisrjett, en kjörgengi að eins 
peir, sem eru tuttugu og eins árs. I>ó verða nýir safnaðarlimir að 
hafa staðið einn mánuð í söfnuðinum áður 'en peir geta haft at- 

1 kvæðisrjett e?>a kjörgengi. 

VI. Embættismenn. 

1. Embættismenn safnaðarins eru, auk prestsins, fimm fulltrú- 



- 62 - 


ar (Boarcl of Trustees). Fulltrúarnir kjósa forseta, skrifara og fjo- 
hirði úr sínum flokki. Auk peirra skulu kosnir tveir djáknar 
samkvæmt XII. 1. og tveir endurskoðunarmenn. 

2. Söfnuðurinn ræður að eins pann fyrir prest, sem tekið hef- 
ur próf í guðfræði, er vígður í hinni lútersku kirkju, er rjettilega 
kallaður, kunnur að kristilegri liegðun, játast undir sömu trú og 
söfnuðurinn og ritar nafn sitt undir safnaðarlög pessi. 

3. Söfnuðurinn kýs prest á löglega boðuðum safnaðarfundi. 
Til pess prestur sje löglega kjörinn, verður liann að hljóta prjá 
fjórðu atkvæða á fundi. E>ó parf kosning hans að hafa verið 
borin upp og rædd á næsta fundi á undan. 

4. E>egar prestur er ráðinn samkvæmt VI. 2—3 getur söfnuð- 
urinn ekki vikið honum úr embætti, nema hann gjöri sig sekan í 
Ósæmilegu Jíferni, kenni gagnstætt játning safnaðarins, sje hirðu- 
laus í embætti sínu, prátt fyrir vinsamlegar áminningar safnaðar- 
ins. — Presturinn getur iagt niður embætti sitt innan safnaðarins 
með tólf mánaða fyrirvara. Hið sama gildir, ef söfnuðurinn vill 
segja presti upp pjónustu hans. 

VII. Skyldur embættismanxa. 

1. Presturinn hefur sömu störf á hendi og prestar almennt 
gegna í hinni lútersku kirkju. 

2. Fulltrúarnir hafa á liendi framkvæmdarvald safnaðarins. 
Forseti kveður til nefnda og safnaðarfunda og stýrir peitn. Skrif- 
ari hefur á hendi ritstörf safnaðarins. Fjehirðirinn heimtir fjár- 
framlög safnaðarins og varðveitir pau. Grreiðir hann fje a£ liendi 
samkvæmt ráðstöfun fulltrúanna. Hann skal og skyldur til að 
halda reikning yfir gjöld og tekjur safnaðarins. 

3. ])jáknarnir aðstoða prestinn í embættisfærslu hans, sjer í 
lagi í pví að efla og glæða siðgæði og sanna kristni í söfnuðinum 
og yíir höfuð hjálpa prestinum til að styra hinum andlegu málefn- 
utn safnaðarins. 

4. Yfýakoðunarmennirnir skulu halda fund með fulltrúunum 
og f jehirðitKfnaðarins tveim dögum fyrir hvern ársfund, til að yfir- 
líta alla reikninga safnaðarins og leggja fram álit sitt á ársfund- 
inum. 

5. Allir pessir cmbættismenn bera ábyrgð fyrir söfnuðinum. 

VIII. Bkot. 

Brjóti einhver lög safnaðarins eður óvirði hann með breytni 
sinni, varðar pað útrekstri, láti hann sjer ekki segjast fyrir vin- 
samlegar áminningar, og söfnuðurinn í einu hljóði finni liann sek- 
an við pessa grein. 

]*K. Ust AÐ GAKGA ÚK SÖl-’NUÐI. 

Ef einhver vill ganga úr söfnuði, gefi hann pað til kynna á 
almennum safnaðarfundi, eða tilkynni pað brjeflega prestinum eða 
safnaðarfulltrúunuin og skýri frá ástæðum fyrir pvf. En um leið 



—63— 


nnissir hann öll rjettindi og tilkall til eig'na safnaðarins. Skyldur 
ier hann pó að greiða af hendi allt f>að fje, sem liann liefur lofað í 
farfir safnaðarins fyrir hið yfirstandandi ár. 

X. Gjöld . jfl 

Söfnuðurinn skuldbindur sig til að greiða prestinum á ákveðn- 
um gjalddaga laun J>au, sem honum og prestinum semur um,sömu- 
leiðis pann skerf, er honum ber að greiða til kirkjufjelagsf>arfa, 
samkvæmt 14. gr. kirkjufjelagslaganna. 

XI. Eqnik. 

Eign f>essa safnaðar getur ekki gengið í annara liendur, nema 
söfnuðurinn ákveði j^að með tveimur priðju allra atkvæða. Sundr- 
ist söfnuðurinn, heldur sá hluti hans eigninni, sem heldur fast við 
fessi safnaðarlög. 


XII. Fundik. 

1. Arsfund sinn heldur söfnuðurinn í janúarmánuði ár hvert, 
til að kjósa fulltrúa og yfirskoðunarmenn samkvæmt VI. 1., ákveða 
útgjöld saínaðarins á næstkomandi ári og ræða og ráða úr öðrum 
nauðsynjamálum. Ilina tvo djákna útnefnir presturinn, en fund- 
urinti staðfestir kosning peirra. Fulltrúar, djáknar og endurskoð- 
unarmenn eru að eins kosnir til eins árs. 

2. Auk ársfundarins máhalda safnaðarfundi, pegar prestinum 
og fulltrúunum Jjykir Jtörf til bera, eða Jtegar Jjess er æskt af tíu 
ntkvæðisbærum safnaðarlimum. Skal hver fundur boðaður með að 
minnsta kosti sjö daga fyrirvara á almennri samkomu safnaðarins. 


XIII. Lagaiíkeytixg. 

Ekki verður löguin pessum breytt nema tveir jiriðju atkvæða 
íi safnaðarfundi samjáykki breytirtguna; Jió Jaarf hún að ltafa verið 
borin upp og rædd á næsta fundi á undan. En fyrsta lið 2. grein- 
ar verður J>ó aldrei breytt. 


Röfffingleg gjöf — $50.00. 

Kona ein, sem ekki vill láta nafns síns getið, gaf hinni fyr- 
irhuguðu skólastofnun kirkjufjelagsins í vetur $50.00. Gjöf 
þessi sýnir veglyndi svo mikið, að væri það víða til meðal fólks 
vors, mundi skólinn verða reistur innan skamms til ævarandi 
heiðurs og ómetanlegi’ar blessunar fyrir þjóðflokk vorn. Drott- 
inn gleðji hana, sem svo hefur getið af fátækt íinni, og veki upp 
marga trúaða menn og konur til aö breyta ©ptír hennar iefs- 
verða dæmi. Fr. J. Befymann. 




—64— 


Hjer með auglýsist almennningi víðsvegar um byggSir Is- 
lendinga í Bandaríkjunum og Canada, aS ákveSiS cr, aS ársþing 
hins evang. lúterska kirkjufjelags Islendinga í Vesturheimi fyrir 
yfirstandandi áriskal haldiS í Winnipcg-bæ.hinn 23. júní (föstu- 
dag) 1803 'og næstu daga. AS afstaSinni guSsþjónustu í kirkju 
\\%mipegsafnaSar, sem byrjar kl. 11. f. m., verður kirkjuþingiS 
sett nefndan dag. Erindsrekar safnaðanna gæti þess, að hafa 
með sjer á þingiS hin lögboSnu skilríki. 

R Jón Bjarnason 
l| ijiý' forseti kirkjufjelagsins. 


TÍl skólans. — Stefán Jónsson, Grand Forks, $1.00. —-Mrs. Dora Wittstruck, 
Dong Pine, Nebraska, $5.oo. — Jón Jónatanssón, Seamo, Man. $5.oo. 




Kaupendur ,,Sám.“ eru beðnir aö fyrirgefa drátt þann, sem orðið hefur á út- 
koinu blaðsins Og stafað hefur af veikindum ritstjórans. fess vegna eruínú maí og 
júní blöðin látin verð# samferða og hefur F. J. Bergmann redigeraðþúffi. 


Lexfur fyrir sunnudagsskólann; þriðji ársfjórðungr I 893 . 

1 . lexía, sunnud. 2 . Jiilí: Páll kallaður til Evrópu (Pöst. gjörn. 16 , (i— 15 ). 

2 . lexía, sumnud. 9 . Júlí: Páll í Filippíborg (Post. gjörn. 16 , 19 — 34 ). 

3 . lexía, sunnud. 16 . Júlí: Páll í Aþcnuborg (Post. gjörn. 17 , 22 — 31 ). 

4 . Jexía, sunnud. 23 . Júlí: Páll í Korintuborg (Post. gjörn. 18 , I—-ii). 

5 . lexía, sunnud. 30 . Júlí: Páll í Efesusborg [Post. gjörn. 19 , 1 — 12 ]. 

6 . Iexía, sunnud. 6 . Ágúst: Páll í Míletusborg [Post. gjörn. 20, 22—35]. 

7 . lexía, sunnud. 13. Ágúst: Páll í Jerúsalem [Post. gjörn. 21, 27—39]. 

8 . lexía, sunnud. 20. Ágúst: Páll frammi fyrir Felix [Post. gjörn. 24, 10 —25]. 

9 . lexía, sunnud. 27. Ágúst: Páll frammi fyrir Agrippu [Post. gjörn. 20, 19-82 


SíCbjÖrg, mánaðarblað með niyndum, ,1. árg. Ritstjóri séra O. V. 
Gíslason. Kostar 60 cts. Fæst hjáf ritstjóra Isafoldar. 

SllHIianfgpif hafa Kr. CÍIafsson, 575 Main St., Winnipeg,^ Sigfiis Berg- 
mann, Gardar, JT. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. í hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestúm íslenzkum. Kostar einn dollar. 

Isafold lang-stœl’sta blaðið á íslandi, kenir úr tvisvar í viku allt árið, 
kostar í Ameríku $ 1 , 50 . Ilið ágæta sögusafn ísafoldar 1889 og i89o fylgir í 
kaupbœti.—,,Lögberg“, 573 Main Str., Winnipeg, tekr við nýjum áskrifendum. 

KIKKJUBLAÐh 9, ritstj. séra J>órh. Bjarnarson, Rvík, 3. árg. 1893, c. 15 arkir. 
auk ókeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 ets. ogfæsthjá W.II. 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardaj* N.Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. $ 


,, SAMEININGI^j' k.emr mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist framj^-Jkrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canrfda.—Útgafúnefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, FnðrikJ. 
Bergmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J>orIáksson, Magnús Páísson, Jón Blöndal. 

■ . PRENTSMIDJA LÖGlgíRGS — WINNIPEG. 






